CAN NEWYDD, 


SEF 


CASTIAU JACK O'R 
NORTH. 


Neshêwch yn awr y Cymry yn llon, 
Ystyriwch hyd y ganiad hon ; 

Mi draethaf beth o'm twyll a'm brâd, 
Rwy'n eithaf glew mewn tref a gwlad: 
Mi dwyllais y gof, mi dwyllais y gwydd, 
Mi dwyllais y teiliwr, y Shopwr, a'r Crydd 
Ar ol cael fy nhrystio, coeliwch i fi, 

Mi gleciwn fy mysedd a ffwrdd a mi. 








Mi gymerais waith yn Aberdar, 

4 . Ms A^ 

Roedd ugain o ddynion genyf ar scâr, 

Mi godais arian rhai'n bob un, o 
A chedwais y cyfan i mi fy hun, “ 
2 Md a ï W.A 
Roedd y rhai'n yn fawr eu scweu “ 
Am gael eu harian nos y pay ; _ 
Mi twyllais hwy mewn i'r dafarn yn ffri, 

Mi gleciwn fy mysedd a ffwrdd a mi, 


Mi dwyllais y Butcher ar rhyw dro, - 
Am eidion a defaid, a haner llo; (A 
Danfonodd y gwr y cig i'r ty, n 
Gan wneud yn siwr fy margen i. 

Yr oedd y Butcher yn fachgen go guick, 
Dangosais iddo bertiach trick, 








2 
Mi ro'is iddo ddall ddau lygad du, 


A chleciais fy mawd a ffwrdd a mi. 


Pan fyddaf yn myned i'r tafarndy, 

Fel gwr boneddig y byddaf fi ; 

Yn ddigon llawen mewn discwrs, 

Gan siglo'm harian yn fy mhwrs; * 
Galw yn ffi, a tretio yn round, 

Hyd nes gallaf cael hen gownt : 

Os 'mofyn am ei thâl fydd gwraig y ty, 

Mi gleciwn fy mysedd a ffwrdd i mi. 


I'r siop am ddillad ar fy hynt, 

Mi brynais yno werth deugain punt ; 

Dywedais fod fy arian yn y ty, 

A'r gwas ddanfonodd hi gyda mi; 

Ac wrth imi fyn'd heibio'r Harp, 

Y gwas nid oedd yn haner sharp; ìi 
Mi safodd yn ol ddau gam neu dri, 

Mi gleciais fy mysedd a ffwrdd a mi. 


Bargeiniais am geffyl gan rhyw ddyn, 

'R oedd hwnw yn Roaur fel fi fy hun ; 
Dywedswn— Rhown ddeugain punt 

Am geffyl sound heb dori ei wynt. 

Y dyn ddywedodd—Chwi wyddoch y drefn, 

A pharodd i minau fyned ar ei gefn, 

Rho'is inau spardyn i'r geffyl du, 

A chleciais fy mysedd a ffwrdd a mi. Â 


Pan oeddwn yn teithio tua rhyw dre', 
Mi drois at ryw fferam i wneyd dysglaid o dê 






2 


'Gan ddywedyd y talwn yn eithaf ffri, 

“Os berwa hi y tecell ar frys i mi ; 

Mi yfais i dê yn ddi-lol, 

A bwyd fwyteais i lon'd fy mol; 

Pan ofynodd y wraig am dâl i mi, 

Mi chwarddais am ei phen a ffwrdd a mi. 


Mi ais wedyn i cael swper i'r Cook Shop, 
“Ces yno Steales a. Mudton Ohop, 

'Ces durkey a gwydd, a wyaid a chyw, 
.A chwrw a licar o bob rhyw ; 

Daeth lot o fechgyn at y bwrdd, 

A minau yn watchio am fyn'd i ffwrdd, 
Tra'n tendio ar rhai'n bu gwraic y ty, 
Mi daniais fy mhibell a ffwrdd a mi, 
Mi godais arian yn y bank, 

Pryd hyn 'roeddwn yn chwareu prank, 
^Rol cael y sofrins yn fy llaw 

Eis at y drws yn lled ddi-fraw, 

Dyma waeddi “ Police, daliwch y dyn ! 
Mi waeddais inau 'run peth fy hun, 

Er fod yno ddynion ddau gant neu dri, 
Mi gurais fy mhen ol a ffwrdd a mi. 


Eis at rhyw lodes ag afal bach crwn, 

'Gofynais iddi'n siriol—A fvynwch chwi hwn, 

A hithau attebodd mynai fod i mi yn wraig, 

Cymerais hi yn dringar at ochr rhyw graig, 

'Cofleidiais, cusenais, a gwaspais i hi, 

'Gan chwerthin hi waeddodd—O peidiwch da 
chwi. 






















A 
'Rwyf fi yn myned fel Dick ffol | 


A'r merched yn fy nenu ar eu hol, | 
Yfai y rhai'n yn ddicon siwr, 

Rum, a gin, a brandy a dwr, 

Os gofynai rhyw un—Briodwch chwi fi, “WW 
Mi gleciwn fy mysedd a-“ffwrdd a mi. b 


'Rwyf fi yn ddyn yn mhob man, 

Ac eithaf rhwy dd i helpu'r gwan ; 

Cyfarfum a'm cariad ar ben .y bont fawr, 
Cofleidiais hi'n barchus—eisteddasom i ilawr: 
Ar ol cael tipyn o'i mheddwl hi, 

Mi ro'wn glec ar fy mysedd a ffwrdd a mi. 


Yn awr, gyfeillion fawr a mân, 
Mewn awydd dewch 1 brynu y gân ; 
Mae'n addysg i chwi gymeryd pwyll, ' 
Rhag dod 1 fachau meistr Twyll; 
Cymerwch chwi ofal o Jack o'r North, 
Mewn Wil, Twm Puch a Deio o'r North, 
Maent yn twyllo pawb trwy wlad a thre', 
A gweithio am ddiwrnod a ffwrdd a'r 
Railway. 


Cyfansoddwyd gan Edward Walliams, A 
(Y Dyrnwr.) 


